Md 
— 


MET NS MT LTEEM] 


CAN O GEOD 


Sa 


I 


MRS. JENKINS, MERTHYR, 


AM EF 


MEDRUSRWYDD A'I PHARODRWYDD 
MEWN MEDDYGINIAETH. 


. 


'THE following Welsh Stanzas were inserted in the Mgnrnyn 
GvanpnraAN, June 17th, I837, at the reguest-of the author, an old 
miner, who was thus anxious to acknowledge his gratîtude to Mrs. 
JENEINS, druggist, of this town, for her liumane and efficient pre- 
sceription to hini, during a protracted period of illness. 


Tôn—“ Codiad yr Ehedydd.” 


FwYN awen gymen goeth, 

O dere'n ddwys, a dyro'n ddoeth, 

Iawn gyfoeth am un gân :— 

Cân gweithia cyn y gwys, _ 

Mae'n-bwytlru barch; mae'n betli-o bwys, 
Mewn glwys oleuni glân ;— 

Gwraig rinweddol, gall a siriol, 

A rhagorol yw ei gwaith ;— 

Myn ei pharchu fel mae'n haeddu, 

Ac ei dal i fynu'n faith; 

Meddyges gaf drwy law cin Naf, 

Ragoraf rhag un graith. 


———— 


Er chwilio, rhodio'n rhwydd, 
Y ddaear lawn, neu ddwr drwy lwydd, 
Ni chawn i'n gwydd yn gu, 
Ond ambell, ambell un, 
O wllys-da-i-wella dyn, 
“Na dilyn fawr o'i du; 
Ond ym Merthyr er ein cysur, 
Cu a difyr y caed un 
Sy'n rhagori mewn daioni 
Er ein gweini, rhag drwg wyn; 
Llwyddiannus bur rhag poen a chur, 
Ei llafur yn mhob llun, 


Dob clefyd enbyd un, 

Pob dolur draw a ddaw ar ddyn 

Hi'n sydyn, wrth ei swydd, 

Er llwyddiant a'n gwellha, 

Ped-f"ai mordrwm a^r plwm-y-pl>,——— 
Modd gwiwdda gyr o'n gwydd : 

Er gorchestion aml feddygon, 

Amryw droion yn y dre', 

Ffaelu'n bendant gyrhaedd moliant, 

Er eu llwyddiant, goreu lle ; 

Mae'r wraig heb gam, mewn llwydd, bob llam, 
Yn ddinam, â'i llaw dde. 


Boed eirios hiroes hardd, 

O agwedd bur yw gweddi'r bardd, 
Heb wahardd iddi'n wych 

I bara etto'n bur, 

Yn lwys ei gwaith, rhag loes neu gur, 
O natur rhyw ddrwg nych; 

Mns. dirion, JENKINS wiwlon, 

A'i gorchwylion tra f'o chwyth, 

A wir gofir ym mhob brodir, 

A mwyn berchir felly byth ; 

A.hi uwch ben, mewn nefoedd wen, 
Dda lawen yn ddilyth. 


RICHARD JONES, 
NEU, 


RHYDDERCH GWYNEDD, a'i car. 


PBICR APGHAFFYDD. MERTHY 





